LAS PIRAS 



Mahal naming taga Las Pinas, 

Amin pong pinapaalalahanan na ang lahat ng estudyante ay dapat manatili sa 
kanilang mga bahay habang walang pasok sa mga paaralan. 

Ang mga estudyanteng makikitang gumagala sa mga pampublikong lugar ay 
papauwiin sa kanilang mga tahanan. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng 
#C0VID 19. Iwasan din muna nilang pumunta sa mga mall, sinehan, mga pook 
na pasyalan at iba pang matataong lugar. 

Hinihiling namin ang kooperasyon ng mga magulang at ng mga barangay 
officials upang maisakatuparan ito. 

Inatasan na namin ang mga kapulisan at mga barangay officials upang 
siguraduhing ito ay matutupad. Ito po ay pagsunod sa direktiba na pinalabas 
ng Department of the Interior and Local Government (DILG). 

Aming prayoridad ang kaligtasan ng lahat. Tayo po ay magtulong-tulong 
upang maiwasan natin ang pagkalat ng #C0VID 19. 



Mayor Mel Aguilar and Vice Mayor April Aguilar 



UMAUNLADNALASPINAS 










